


જાગૃત ઉજાગર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, હરદા ખાતે 
ઝા કડ ર ડડ, તર, વિતરણ 





સ્થાનિક સમાજના આદરણીય ઉપપ્રમુખશ્રી શિવદાસભાઈ પટેલ, માનનીય મહામત્રીશ્રી 
રવિલાલભાઈ પટેલ , માનદ્‌ મત્રીશ્રી નટવરભાઈપટેલ, સાસ્કૃતિક મંત્રીશ્રી વિનસભાઈ પટેલ તથા 
કારોબારી સભ્યશ્રી રતનસીભાઈ પટેલ અને પાટીદાર ભવન (સમાજ વાડી)ના સહ સંચાલકશ્રી 
રવજીભાઈપટેલ ની સાથે સ્થાનિક સમાજજનોની ઉપસ્થિતિમાં મધ્યપ્રદેશના 


કૃષિમત્રી અને વિધાયકશ્રી કમલભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે પૂરપીડિતોને અનાજ અને રાહત 
સામગ્રી-કીટ વિગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતુ . 


અમદાવાદ ઝોન ના હોદેદારશ્રીઓ, કારોબારી સમિતીના સભ્યશ્રીઓ, ઝોનની ઘટક 
સમાજના પ્રમુખશ્રીઓ , મહામત્રીશ્રીઓ સર્વેને જાણ કરતા પત્રમાં ઝોન મહામંત્રી શ્રીમગનભાઈ 
આર. પટેલ એ દર વર્ષેયોજાતી ઝોન ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા €૦//ત 19 ની સાર્વત્રિક આપદા ને 
લઈયોજાઈ શકે તેમ નથી તેવી જાણ કરેલ હતી. 


સરકાર શ્રીના આદેશ અને આપણી કેન્દ્રીય સમાજની સલાહ સૂચન પર ઝોનના હોદેદારો સાથે 
ચર્ચા વિચારણાના અંતે આ નિર્ણય ઝોન પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ પી. પટેલ દ્વારા લેવાયો હતો કે આ 
વર્ષની વાષિક સામાન્ય સભા અચોક્કસ મુદત સુધી મુલતવી રાખવી. 


સજોગો અનૂકુળ થયે સામાન્ય સભા યોજવાની મજૃરી મલશે ત્યારે નવા પરિપત્ર દ્રારા ઝોન 


ડક 


સમાજમાં સૌને જાણ કરવામા આવશે. 





જન્મ દિવસ નિમિત્તે સદિર્ધ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
દ. ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય ને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


જ _«્#- પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ-5 --રમાઇ?-- ને 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ, ઉલ્કામુખ રાજા, શેઠ વાણિયો, કલાવતી, લીલાવતી, રાજા ચદ્રકેતુ... 
આ વગેરે પાત્રો કોની કથા મા સાભળવા મળે છે...?? 
સાચો જવાબ ઃ ભગવાન સત્યનારાયણ ની કથામાં 


સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : જયતીભાઈ છાભૈયા - મોટી વિરાણી 9428658947. 


બેંકિંગ - વ્યવહાર માટેનુ એક ઉપકરણ, જે લોકોની સુવિધા માટે જાહેર માર્ગો પર મુકાય છે, જે 
શ ના મશીન, ક કેશ કો ન્ટ તરી ઓળખાય છતે તે/11/ નુ કોડ ફોર્મ શુ છે... ?? 
માટે ' જુઆંઅ ।1જની સમાચાર વિ રિ થો કિરિ 


પે ન મ. 9 
[991 ક / /7 
૮] પ, હ! મિ ઉ ૮ 


આપનો જવાબ આપના નામ અને વે ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા ધીમાં 
વોટ્સેપ હારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 










વર્તમાન સમયમા કોરોના મહામારીના કારણે ઠેર ઠેર વિષમ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયેલ છે . 
જેમાં સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોના આયોજન સ્થગિત કરવામાં આવેલ છે . 


દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન સમાજના પ્રમુખશ્રી ચીમનભાઈ લીંબાણી અને મહામત્રીશ્રી વસંતભાઈ 
ગોરાણીની યાદીમાં જણાવ્યાનુસાર આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે મહત્ત્વના સામાજિક 
કાર્યક્રમોનુ આયોજન થઈ શકે તેમ ન હોવાથી , આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે ઘટક સમાજો 
તથા હોદ્દેદારો તેમજ સલાહકાર સમિતિના સુઝાવો/સૂચનો વ્હોટ્સએપ મારફત મગાવવામા 
આવેલ. ત્યારબાદ આવેલ સુઝાવો/સૂચનોના સંદર્ભમાં ઝોનના હોદ્દેદારો અને સલાહકારોના 
વિચાર વિમર્શ બાદ લેવાયેલ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય મુજબ આ વર્ષની સામાન્ય સભા તથા સરસ્વતી 
સન્‍માન અને શિક્ષણ સેમિનાર જેવા તમામ કાર્યક્રમો સ્થગિત કરવા, તેમજ વર્તમાન કારોબારીના 
કાર્યકાળને એક વર્ષ માટે લબાવવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામા આવેલ છે. 


પ્રમુખશ્રી ચીમનભાઈ લીંબાણી 
મહામત્રીશ્રી વસતભાઈ ગોરાણી 
દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ 





- અમૃત નાયાણી - બેંગલોર 


સત્ય દર્શન 


આમ તો આ વાત જાણીતી છે, પરતુ સત્યથી વેગળી નથી અને સદાય ચિરજીવ રહે તેવુ તત્વ 
આ વાર્તામા છે. 


ભ્‌ 


એક વખત શ્વાન અને ગદભ વચ્ચે શરત લાગી, કે દોડીને જે સતાના સિંહાસન પહેલા બેસશે 
એ રાજસત્તાસભાળશે. . 


દોડવાની રેસ ચાલુ થઈ શ્વાન બહુ ખુશ હતો એણે મનમા વિચાર્યુ, કે હુ ગદભ થી વધારે ઝડપી 
દોડી શકુ છુ, એટલે આ રેસ તો હુ જ જીતીશ . અને સિંહાસન તો આપણુ જ. 


બસ્ને એ દોડવા નુ ચાલુ કર્યું.. , પણ શ્વાન ને ક્યાં ખબર હતી કે એના જ ભાઈ ભાડુઓ ગલી - 
મોહલ્લાના ચોક પર હશે, જે તેને આગળ નહીં જવા દે... અને આવુ જ થયું, જે ગલીના ચોક ઉપર 


થી તે પસાર થાય ત્યાંની સ્થાનિક શ્વાન મંડળી તેની સામે ભસવા લાગે અને જાનલેવા હુમલો કરે... 


આમ આ શ્વાન મહારાજ પોતાના જ જાત ભાઈઓ સામે લડી લડી ને , લોહીલુહાણ થઈ ને જેમ 
તેમ કરી નિર્ધારિત સિંહાસન સુધી પહોચી તો ગયા, પણ ત્યા જઈને જુએ છે તો ગદભ સતાના 
સિંહાસન પરબેસીને રાજ કરી રહ્યો છે... 


આ જોઈને હતાશ અને જપખ્મી શ્વાન નાં મુખે થી શબ્દો સરે છે કે "કાશ મારા જ ભાઈ ભાડુ ઓ 
મને સમજી શક્યા હોત તો , આપણુ જ રાજ હોત. 


રાષ્ટ્ર અને સમાજ સમૂહમાં પણ આવી ઘટનાઓ બનતી જ રહે છે. પોતાના નજીવા સ્વાર્થ 
ખાતર લોકો એક બીજાના પગ ખેંચતા રહે છે.. જેથી ધાર્યું પરિણામ નથી મેળવી શકાતુ. માત્ર 
[નિસાસા કરતા રહેવા શિવાય કઈ રહેતુ નથી. 


સમાજ સમૂહમાં લોકોના પગ નહીં પણ હાથ પકડો તો કયારેય બીજા ના પગ પકડી ને માથું 
જુકાવા ની જરૂરનહીંપડે. 


ક. 8. 





જન્મ દિવસ નિમિત્તે સદિર્ઘધ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય નો સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


અવસાન નોધ 


સ્વ. કેલાશબેન અરવિદ સુરાણી 
ઉમર : ૫૩ વર્ષ 


કચ્છ : વિથોણ 
હાલે : વેજપુર-વડોદરા 
સ્વ. લધારામ પ્રેમજી ભાવાણી 
ઉમર : ૮૬ વર્ષ 
કચ્છ : રસલીયા 
હાલે : ધારવાડ 





